


18 





, : 

haust var vestur i Banda- 

rikjunum nystarleg listsyn- 

ing, sem tveir islenzkir 

rikisborgarar, Steinunn og 

Woody Vasulka, efndu til, 
eru raunar upphafsmenn beirra 
adferda, sem par er beitt. En begar 
4 ad fara ad Gtskyra i hverju ber 
eru félgnar vandast mA4lid, pvi ad 
bar er beitt svo flékinni og 
samofinni tekni a6 ekki er 4 feri 
annarra en sérfredinga ad skyra 
og skilja. Pad sem Steinunn syndi 
er nefnt ,Machine Wideo“ og 
Woody synir Descriptions eda 
lysingar. Eru bau hjénin ségd 
algerir brautrydjendur i notkun 
videotekni i listum. Nota vid verk 
sin myndsegulbénd, hreyfanlega 
og kyrra spegla, ljésmyndavélar, 
kvikmyndir og syningarvélar, 
elektroniska taekni og stereotekni 
o.fl., og vefa 4 pann hatt saman ur 
morgum midlum 4hrif og myndir. 
En syning peirra i Albright-Knox 
Art Gallery i Buffalo og New York 
i okt6ber og névember sl. vakti 
mikla athyghi. 

Adour en lengra er haldid, er reétt 
ad gera nanari grein fyrir lista- 
folkinu, en safnid gaf ut mjog 
vandada kynningu 4 beim og 
verkum beirra med syningunni, 
sem ,Endowment for the Arts“ i 
Washington studdi med fjarveit- 
ingu. Ymsar merkar  stofnanir 
_hafa haft Ahuga 4 starfi beirra sl. 
10 dr. Til dwmis veitti Guggen- 
heimstofnunin Steinunni heils ars 
starfsstyrk til ad halda afram 

- segulbandstilraunum. 

Steinunn er fidluleikari a6 
mennt, déttir Bjarna Guémunds- 
sonar, bladafulltraa rikisstj6rnar- 
innar og Gunnlaugar Briem fram- 
kvemdastjora Sofnunarsj6és, sem 
bedi eru latin. Maéur hennar er 
tékkneskur verkfredingur, kvik- 
myndagerdarmadour o.fl. og heitir 
fullu nafni Bohuslaw Vasulka. 
Eftir ad hann fékk islenzkan 
rikisborgararétt er hann kom 
hingad eftir innrasina i Tékkésl6- 
vakiu, hlotnadist honum aé auki 
islenzka nafnid Timoteus Peturs- 
son. I fyrrnefndu kynningarriti 
eru bau kynnt hvort fyrir sig, og 
ba med innskotum ur vidtolum 
sem tekin voru vid pau og verdur 
gripid hér nidur i pba kynningu, 
sem byrjar 4 eviferli Steinunnar. 


@ Reykvikingur a 
Sudurgotunni 


Steinunn Bjarnadottir er faedd i 
Reykjavik 1940. — Eg byrjadi sex 
Ara i skéla, og gekk ekkert vel, 
segir han. Enginn vissi hvad ad 
mér var en seinna kom i ljés ad ég 
hafdi lesblindu. En ég atti fraenku, 
sem fannst fjarska leidinlegt hve 
ég var heimsk, bvi han var kennari 
{ bessum sama sk6la. Hin tok mig 
bvi 4 hverjum morgni og las med 
mér i halftima. Padé gerdi afi minn, 
Vilhjalmur Briem og hann kenndi 
mér steerdfraedi. Eg var lika alltaf 
veik sem barn, svo ad ég gat ekki 





verid mikid { skélanum. Kg lerdi 


bvi ad gera hlutina sjalf. Prettan 
ara gomul gerdi ég mér ljost ad ég 
var ordin langt 4 eftir, hinir 
krakkarnir voru a6 lera dénsku, 
ensku og algebru sem 6g, vissi 
ekkert um. Eg varod reid og settist 
nidur og leréi eins og ég aetti lifid 
ad leysa. 

Steinunn lagdi stund 4 fidluleik 
og tonmennt. Par sem ég hafdi 
ekki 4huga 4 skélanum, pba gat ég 
sott efingar Sinféniuhljom- 
sveitarinnar. Eg for lika 4 allar 
leik- og danssyningar, alla hljom- 
leika og allt sem gerdist i okkar 
litlu borg, sem var heilmikid. ba 
var nokkurs konar menningarstrid 
i gangi i Reykjavik milli Sovétrikj- 
anna og Bandarikjanna. Og ég for 
4 heilmargar listsyningar, enda 
var fyrrnefnd frenka min Unnur 
Briem lHistmalari. 





Tveir islenzkir rikisborgarar: 


" MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 21. JANUAR 1979 





Vinnustofa beirra Steinunnar og Woodys synir kannski betur en nokkur lysing hvaé bau 


eru a0 fast vio. 


Steina og Woody vid ativinnu sina. 








ye 
att 


A 4rinu 1957 var Steinunn send 
til Danmerkur i heimavistarsk6la. 
— bad var hefé i minni fjélskyldu. 
Sidan Atti madur ad koma aftur 
heim og segja: ,Heima er best!“ 
Pann hluta heféarinnar braut ég, 
segir Steinunn. Og hin betir vid: 
Pegar ég kom heim fra Danmérku, 
taladi ég dénsku. Eg akvaé a6 nest 
vildi ég lera ad tala byzku, svo ég 
hélt til b¥zkalands.~Pad var arid 
1958. 


A 4runum 1959—62 hlaut Stein- 
unn fullan ndmsstyrk fra tékk- 
neska menntamdlardduneytinu til 
ad. stunda ndm vid Tonlistarskol- 
ann { Prag. Styrkurinn var svo 
veittur Afram i fjégur ar. — Parna 
var ég komin 4 eigin spytur bak 
vid jArntjaldié, 4 framandi menn- 
ingarsveoi — og med nytt tungu- 
mal. bad kunni ég ad meta. betta 
var alveg nytt lif og gerélikt. Kg 
var ad verda fulloréin. Eg hafdi 
mikinn Ahuga 4 heimspeki, salar- 
frzedi og dllu bess hattar, og vildi 
verda 6hddur menntamadur. Eg 
zetladi aldrei ad verda einleikari 4 
fidlu, heldur hugdist ég ad hafa 
tonlistina til ad fx#da mig og 
klewda, svo ad ég geti gert allt 
annao. En bar skjatladist mér, pvi 
begar maour er ordinn ténlistar- 
madur, bA verdur madur ad vera 4 


sifelldum zfingum og ad zefingum 


-dagsins loknum, er madur oréinn 


svo preyttur ad madur getur 
ekkert tekiéd sér fyrir hendur i. 
marga klukkutima. . 

I Prag hitti Steinunn Woody 4 
Arinu 1962. Hin bad hann um ad 
hjadlpa sér a6 gera vid motorhjélid 
sitt — og bannig hdfst vinatta 
beirra, ad hin segir. 1964 gengu 


-pau { hjénaband og skémmu sidar 


rédst Steinunn til Sinfoniuhljo- 
sveitar Islands sem fidluleikari. 
Um sumariiéd ferdudust bau Woody 
i brjA m4nudi um Island og gerdu 


_tveer kvikmyndir. 


@ Skald og 
verkfrxdingur 


Bohuslav Vasulka er feddur i 
Brno i Tékkéslévakiu 4 arinu 1937. 
{ lok heimsstyrjaldarinnar 1945 
bj6 hann {i tthverfi Brno 1 
Moraviu, skammt fra herflugvelll. 
bar byrjadi drengurinn ad safna 
véla- og rafmagnshlutum ur her- 
flugvélum og framkvzemdi 4 beim 
meiri hattar uppskurdi. Pannig 
voru hans fyrstu kynni af teekn- 
inni. I eitt dr lét hann neyda sig til 
ad leika 4 fidlu, en hetti bvi svo. 
Hann segir ad stridid hafi verid 
alveg yfirbyrmandi reynsla. Evr- 
6pa var einn brotaj4rnshaugur, 
bar sem heegt var ad finna hrugur 





af taekjum. — Vid gatum gramsadé 


i beim og lesid ur bpvi alla 
stridssoguna, segir hann. Og 4 
4rinu 1952 for hann i tekni- og 
vélfredindm ji lIdnverkfrxdiskél- 
anum i Brno og lauk pbvi 1956. Um 
pad leyti vann hann fyrstu verd- 
laun fyrir rannséknarverkefni 1 
Iénverkfreediskélanum. 

En hann geréi fleira, var m.a. 
jass-gagnrynandi vid dagbladid 
Rovnost enda trompetleikari 1 
hljomsveit. En 4rié dour var hann 
farinn ad semja 1j66 undir ahrifum 
fra fronsku 19. aldar skaldunum 
og framurstefnu-lj6éskaldunum 
Mayakovsky og Mainetti. — Mér 
fannst ljédlistin Aahugaverdasta 
formié 4 listsk6pun og svo er enn, 
jafnvel pétt ég faist ekki vid hana. 
Talkunarmatinn — umsk6punin 





— er svo sterk. I 1j6di er hagt ad 
umskapa yfir i eitthvad 4 andar- 
taksstund. Slikur kraftur heillar 
mig. - - 

Na pburfti Woody ad lesa af 
hendi herbjénustu og gerdi bad 4 
arunum 1956 og 1957. En eftir bad 
for hann ad skrifa smas6gur og 
greinar, nam itélsku og vann ad 
ljo6smyndageré, jafnframt bvi sem 
hann stunda6oi verkfredistérf vid 


_vatnsvirkjanir. 1960 fluttist hann 


til Prag og hlaut rikisstyrk til ad 
nema vid listaakademiuna i kvik- 
mynda- og sj6nvarpsdeild. Og bar 
t6k hann ad stjérna og framleida 
kvikmyndir. — Eg s4 kvikmyndun- 
ina ba, og geri bad enn, sem 
framhald 4 bokmenntunum, nokk- 
urs konar békmenntir sem stund- 
adar eru i tima og rimi, i loftinu 
segir hann. ba for ég lika ad reyna 
ad skrifa og na tokum 4 storum 
formbyggingum.... I minum aug- 
um var kvikmyndin pao tzki, efni 
og frasagnarmoguleiki, sem nyj- 
astur er og enn ekki buid ao na 
tokum 4. I b6kmenntum var6d ég 
alltaf ad bera mig saman vid 
Kafka og adéra og sama i 1j6dlist- 
inni. En kvikmyndin er 6skra6 
blaé. bad er 6numi6 land. Woody 
hélt 4fram ad gera stuttar kvik- 
myndir 4 4runum 1960—64. Hlaut 


f 


vegabréfi, 








el ee ame, - 


MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 21. JANUAR 1979 





Sy¥ningardeild Woodys nefndist Descriptions eda lysingar. 


4 d4rinu 1962 sérsto6k verdlaun, sem 
veitt eru ungum stjérnendum 4 
fredslumyndahatidinni i Carisbat. 
Sumariod eftir var hann adstodar- 
leikstj6ri hja tekkneska sjénvarp- 
inu i Brno og 1964 hafdi hann lokié 
profi sem framleidandi og stjérn- 
andi fredslukvikmynda. Hann for 


’ til Alsir, geréi stutta freedslumynd 


og eftir ad bau Steinunn giftu sig, 
kom hann med henni til Islands og 
gerdi hér kvikmynd um sumari6. 





e Yfiri 
nyja tekni 


~ Woody Vasulka var i Tékké- 


slévakiu, begar rissneski herinn 
kom og velti Dubcheck, en slapp ut 
fyrir heppni 4 sinu tékkneska 
bar sem russnesku 
hermennirnir 4 landamzrunum 
gatu ekki lesié latneska stafréfid i 
vegabréfinu hans og hann péttist 
vera Amerikani. En tékknesku 
starfsmennirnir sdgdu_ ekki til 
hans. Hann fdr um Island til 
Bandarikjanna, par. sem bau 
Steinunn settust ad i New York. 
Nestu brja 4r starfadi hann bar 
sem kvikmyndagerdarmadur med 
Francis Thompson og seinna fyrir 
arkitektana Woos Ramirez Works 
ad idnadarsyningum 4 moérgum 
kvikmyndatjoldum i senn ofl. _ 

_Steinunn var fidluleikari. — Eg 
gerdist tonlistarma6éur 4 frj4lsum 
markadi { New York, segir Stein- 
unn. En ba begar vissi ég ad betta 
var ekki pad sem mig langadi ad 
gera... bad rann upp fyrir mér ad 
ég var a0 spila til bess eins ad afla 
fjdr, sem ég tel ekki rétt, bvi aé 
tonlist ztti ad idka af Astridu og 
sér til Anzegju. A medan var 
Woody a6 fast vid tilraunir med 
elektrénisk hlj66 og _ ,,stroboscop- 
isk“ 1j6s. Padé kom i edlilegu 
framhaldi af starfi hans vid 
fjélskerma-kvikmyndirnar. 1969 
tok hann ao gera tilraunir med 
elektréniskar myndir og hlj66 med 
teekjum fra Harvey Lloyds Studio. 
bad telur hann a6 hafi verioé fyrsta 
reynsla hans af video, ea mynd- 
segultekni. Nui var hann ad 
nalgast teeknihlidina 4 malinu. 
Hann fann ao barna var mioillinn, 
sem hann vildi nota. 

Steinunn kvedst pa hafa kynnst 
bessari myndsegulbandatekni, 
bar sem Woody vann: — Vio 
vorum von ad koma pbarna inn og 
sitja bar bara klukkustundum 
saman vid ad horfa 4 endursyning- 
ar — betta er sjalfvirkt. bad bara 
heldur afram. Maodur beinir vél- 
inni a0 sjOnvarpsskerminum, setur 
hana af stad og situr og horfir og 
talar. Eftir nokkra stund litur 
madur upp og myndin hefur 
breyst. ba byrjudum vid ad velta 
fyrir okkur hvernig vid getum 
haft ahrif 4 betta, hvernig vid 
getum stjérnad pvi, hvad vid 
‘eettum a0 gera til ad breyta bvi — 
finna légmélin sem giltu, ef 
einhver veru — hvers vegna betta 
yfirleitt gerdist svona, hver veeri 


astzedan og bvi i ésképunum ég 
veri ad stara 4 betta. bad fyrsta 
sem vid gerdum, var ad lata 
myndirnar hafa ahrif 4 hljédin og 
ofugt. ba uppgétvudum vid ad 
myndavélin var ekki naudsynleg 


-— volt, raftiéni gat gert myndir, 
segir Steinunn. b4 forum vid ad— 


gamni okkar a6 leika med nokkurs 
konar syningar og kélluéum segul- 
béndin skissur. Pau eru 3—5 
minttur a6 lengd og vid notum bau 
enn. | 

— Woody fér lika um bessar 
mundir i Fillmore East og t6k upp 
Jetro Tull, Jimi Hendrix og fleiri. 
Og hja okkur var stddugur 
straumur af f6iki, sem kom til ad 
horfa 4 segulbéndin, segir Stein- 


unn ennfremur. Eg var heima og 


geri tilraunir, begar ég var ekki 
ad spila. begar Woody kom heim 
ar vinnunni ki. 5, sagéi ég kannski. 
»Komdu og sj46u, ég er med nytt 
band til ad syna pér!“ Hann for ad 
ofunda mig. Og dag einn sagdi 
hann vid heimkomuna. ,Eg extla 
ekki a6 fara Ut ad vinna lengur.“ 
Fjélskylda Steinunnar 4kvad ad 
hjalpa beim, b.e. foreldrar hennar 





Steinunn vid innivinnu. 


og modurbrédir Eggert Briem. — 
Pad var albesta hjalpin sem vid 
hofum nokkru sinni fengid. A 
pessum tima vorum vid svo 
purfandi. Okkur var ljést, ad vid 
yroum ad hafa okkar eigin teeki. 
Par 4 medal prjar samskonar 
syningarveélar, hljodvélar o.fl. 


@ Konnudir og 
uppfinningamenn 


Eric Siegel hvatti bau mjog. Pau 
myndudu 4 4arinu 1971 vinnuhdp, 
sem nefndist ,Perception,“ og 
hlutu styrk fra Menningasj60i 
New York rikis. Wise hafdi sett 
upp fyrstu video-syninguna 4 
arinu 1969 i vinnustofu sinni 4 
ovundu gétu i New York og nefndi 
hana ,Television as a Creative 
Medium.“ — Hann ger6di bad sem 


_ Carheart, 






Bete mae Tae ay Ro a et, 


um vid latid. bad var ordid of 
proéngt um okkur 4 loftinu okkar. 
Vid ztludum ad flytja Gt 4 Long 
Island, en endudum i. stadinn 
vestur 1 Buffalo. 


 Sidan hafa pau Steinunn og. 


Woody verid i Buffallo og unnid ad 
verkefnum sinum. Linda _ I. 
|  forstjéri 
Albright-Knoxlistasafnsins segir 1 
kynningarbék um bau, ao par hafi 
bau byrjad a6 setja saman segul- 
béndin, sem komin voru 4 markad- 
inn. Hin segir m.a.: ,Hvor lista- 
madurinn um sig er sjalfstzdur, 
og hefur Akvednar skodanir og 
viljastyrk. Samt vinna bau saman 
— bréa vinnugrundvdllinn hvort 
med 6dru jafnt sem med nemend- 
um sinum og fjélmérgum vinum 
ur 6drum listgreinum, svo sem 
kvikmyndum, visindum og mA4linu. 
Og sidar segir hin: ,Pau eru 
kénnudir og uppfinningamenn 4 
sinu svidi.“ Pau voru liklega fyrstu 
umsekjendur um John Simon 
Guggenheim-styrkinn, fyrir video 





Albrigh t-Knox safninu { Buffalo. 


engum hafoi fyrr dottid i hug, 
segir Steinunn. Hann setti upp 


video-syningu, sem nu er freg i. 


sdgunni. Vid saum hana ba og 
vorum mjog hrifin.Paé var okkur 
mikil hjalp vid ad atta okkur 4 pvi, 
ad bad var ekkert ,d6léglegt“ vid 
bad sem vid vorum ao gera. Fjéldi 
folks var6 fyrir 4hrifum af pessari 
syningu. Styrkinn notudum vid a6 
hluta til ad stofna elektroniska 
listamidst60, sem vid nefndum The 
Kitchen eda Eldhusid. Woody tok 
patt i mérgum_ video-hatidum, 
syningum og gerdi margvislegar 
tilraunir m.a. i Witney-safninu. 


- bad vakti a4huga og hann hlaut 


styrki. Blandad var saman alls 
konar tekni og listum. Hann 
starfadi lika ad nokkru vid sjén- 
varp. 


Sumarié 1972 héldu pau Stein- 
unn og Woody vestur til San 
Francisco og t6ku miki6é upp af 
efni vids vegar 4 heimleidinni 
hio6du-s geimana 4 ndéttunni i 
modelunum, bar sem bau gistu. 
bau hdéfou fengid ferdastyrki fra 
lista- og sjénvarpssj66um. Og 
vorié 1973 var beim booid a6 vinna 
i rannsodknastofu sjonvarpsst6dv- 
arinnar fyrir ras 18 i New York. — 
Vid héldum ad parna hefdum vid 
nokkurs konar tilraunastofu, sem 
vid getum notad, én itvarp gefur i 
rauninni ekki slikt svigrim, segir 
Steinunn. Um haustid vildum vid 
taka okkur upp. ,Eldhtsid* hofd- 


4 4rinu 1967, og burftu pa ao gera 
grein fyrir ums6kn sinni fyrir 
framan gagnryna nefnd, sem ekki 
vissi einu sinni hvad ordid pbyddi. 
En 10 4rum sidar hiaut Steinunn 
starfslaun padan, til ad halda 
afram vinnu sinni med myndsegul- 
bond. ; 

A 4rinu 1975 toku leidir ad skilja 
hvad ahuga og tulkun snerti. Og 
bau toku til starfa einstaklings- 


TA le a ane! Ee Pet LTE Ne MR REE oe re + 








en ee oe es ee ee Pe eer os 


19 


bundid og sjalfstatt — pétt pau 
vinni enn mikid saman. A fyrr- 


nefndri syningu ber Steinunn 


' abyrgdé 4 bvi, sem nefnist Machine 


Vision, en Woody bvi sem 4 ensku 
nefnist Descriptions. 

Pegar Steinunn byrjadi ad vinna 
sjalfstzett, lysti han bvi 4 pbessa 
leid: Eg sneri mér aftur ad 
svart-hvitum myndsegulbéndum. 
bad sem ég hafdi 4huga 4 var timi 
og rum. Til aé framkalla hreyfingu 
4 myndflot eru tvzr adferdir, ad 
hreyfa kvikmyndavélina eda lata 
eitthvad hreyfast fyrir framan 
hana. Med pbvi ad koma vélinni 
fyrir 4 hreyfanlegum motor, gat ég 
fengid endalausar hringsyningar 
med addreetti og vindingi. ba var 
ég vOn ad beina annarri_ kvik- 
myndavél ad bessari o.s.frv. 
Stundum vardé utkoman af bessari 


one Se 


~~ 


vinnu 4 segulbéndum og stundum | 


fastamyndir. Petta hreif mig 
nestu 4rin. Vélin sem ég notadi 
fyrst { Machine Vision kom utr 
pussi Woodys, bvi hann er tzkja- 
smidurinn. Tekin bj6 hann ad 
mestu til sjalfur fyrir kvikmynd- 
irnar sinar. Eg leik mér med ber 4 
minn hatt, alveg eins og ég var vén 
ad gera ji miusikinni. Eg nota 
raunar . lika fidluna mina til 
profana. A arinu 1976 fékk ég 
Guggenheimstyrkinn og var bodid 
ad taka patt i kvikmyndahatidinni 
i Berlin. NG var ég farin ad syna 
heilmikid min eigin verk. DPessi 
segulbénd voru ekki lengur 
afrakstur Vasulkahjénanna, svo 
pau voru merkt Steinu. Auk 
svarthvitu Machine Vision band- 
anna var ég farin ad gera litabond, 
venjulega vid kvikmyndavél, fram- 
lejddi litaflekki og depla 4 heilum 
flétum og videosnj6. 1977 nadi ég 
svo i litamyndavél. Paé var eins og 
ad uppgétva Video aftur. Eg drést 
lika sifellt meira aé tolvuframkall- 
andi og tdlfustyOu myndsegul- 
bandi — erfitt verkefni, sem ég 
red ekki ennbaé almennilega vid. 
Og na i 4r, 1978, kenni ég meira en 
ég hefi nokkru sinni gert. Mér 


_ pykir akaflega gaman ad bvi, po ad 


ég efist um gagnsemina. Vid 
Woody erum aftur komin { sam- 
vinnu um tv6 verkefni, sex syning- 
ar fyrir WNED sjénvarpié 4 17. 
ras i Buffalo og syninguna i 
Albright Knox-listasafninu. Mig 
langar til ad vekja 4huga folks 4 
bessum téfraheimi. Woddy hefur a 
medan unnid ad ymsum verkefnum 
4 svidi kvikmynda og kyrra 
mynda. 1976 hlaut hann NEA 


styrk til ad framleida kvikmynda- 


peetti, sem m.a. voru gerdir fyrir 
video syningu 4 safninu Museum 


of Modern Arts og 4rid eftir 


sjonvarps- og itvarpsverkefni. 
Erfitt er a0 atta sig 4 bessari 
listgrein og tilraunastarfsemi 
beirra Steinunnar og Woodys 4 
svidi listreennar tulkunar, enda 
notué tzeki, sem fair kunna skil 4. 
— bau hafa ahuga 4 téfrum og 
kenningum myndsképunar med 
myndsegulbandatekni, eins og 
‘Catheart skrifar i b6kum um pau. 
(Samanteki6 af E. Pa.). 


Steinunn med foreldrum sinum, Bjarna Gudmundssyni og 


Gunniaugu Briem sem eru 


sdk ddas 








latin, 4 gamla heimilinu f 


ad 


